Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 16 
Agosto 21, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Rehimeng bulok, bulaan at berdugo, 


dapat na ibasura 


alang singgarapal na namang ibinasura ng 
W ma alipures ni Gloria Arroyo sa Kongreso ang 

kasong impeachment. Ni hindi na binigyan ng 
pagkakataon ang mga nagsampa ng kaso na basahin 
man lamang ang listahan ng napakaraming naihan- 
dang ebidensya ng pandaraya sa eleksyon, korapsyon 
at pamamaslang sa mga aktibista at iba pang mabibi- 
gat na krimen ni Arroyo. Basta na lamang pinatay ng 
mga kongresistang maka-Arroyo ang ka- 
so dahil wala umano itong batayan. 

Ang gayong walang pakunda- 

ngang paglapastangan sa mga 
prosesong parlamentaryo at li- Gp 
gal ay muling nagpapakita 
ng desperasyon ni Glo- 
ria Arroyo na kumapit 
sa poder. Sa pagbaba- 
surang ito ng kasong im- 
peachment, isinara na ng rehi- 
meng Arroyo ang natitirang par- 
lamentaryong prosesong inaasa- 
han ng mamamayan sa ilalim ng 
kasalukuyang Kongreso para malan- 
tad ang mga kasalanan ng rehimen at ma- 
palitan ito. Lalo lamang inilalantad ng re- 
himeng Arroyo ang sariling kabulukan, ka- 
sakiman at katusuhan, at lalo lamang ni- 
tong inihihiwalay ang sarili sa mamama- 
yan. Bunga nito, lalong lumalapad ang 
hanay ng mamamayang naniniwalang MO 
wala ngayong ibang mapagpipilian 
kundi ang dalhin ang laban sa lansangan at sa arma- 


Super regions: 
Super-pantasya 
ni Arroyo PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Kleriko-pasistang 
dokrtina ni Intengan 


dong paraan upang magwakas na ang di lehitimo, ko- 
rap, papet at brutal na paghahari ni Gloria Arroyo. 

Ang pagbasura sa kasong impeachment ay pinaka- 
huli lamang sa mahabang serye ng maruruming mani- 
obra at mararahas na atake sa mga pwersang lumala- 
ban sa rehimeng Arroyo. 

Kamay-na-bakal ang pangunahing sandigan ni Ar- 
royo upang makapanatili sa poder. Sa pamamagitan ng 
malawakang pamamaslang at pagdukot sa mga 
aktibista, mga pinaghihinalaang rebolusyo- 

naryo, iba pang mga kalaban sa pulitika at 
HY maging mga inosenteng sibilyan, nag- 
"a 9b hahasik siya ng lagim sa desperadong 
tangkang paatrasin at durugin ang 
bt (CA malawak na kilusan para patal- 

i sikin siya. 

Lansakang nilalabag 
ni Arroyo at mga kasapa- 
kat at alipures niya ang 

mga karapatang sibil sa pa- 


mamagitan ng mga pasistang hakba- 


AIN 
ngin at kautusan tulad ng pagbabawal 
sa mga mapayapang pagkilos at pang-aares- 


to sa mga nagrarali. Marahas na nililimi- 

b tahan at binubuwag ang iba't ibang 

D pagkilos ng mamamayan. Ipinadudu- 
Bb 


kot, ipinapapatay o kaya'y ginigipit at 
ikinukulong ang kanyang mga kalaban. 
Naghahari ang terorismo ng estado sa ma- 
lawak na kanayunan at maging sa ilang 
sentrong bayan at syudad kung saan na- 
mamayani ang mga pangunahing pasis- 


Instrumento ng 
panghihimasok: Mga 


humanitarian mission 


PAHINA 7 


ng US PAHINA 12 


tang galamay ni Arroyo. 

Kaalinsabay, sagadsaring gina- 
gamit ni Arroyo ang iba't ibang 
pagmamaniobra, pagpapaikut-ikot 
sa batas, baluktot na pangangatwi- 
ran at iba pang maruruming takti- 
ka upang tiyaking ang mga institu- 
syon at rekurso sa ilalim ng kan- 
yang kapangyarihan ay magsisilbi 
sa kanyang di lehitimong paghaha- 
ri at tuluy-tuloy na pagpapakasasa 
rito. Lahat ng mahawakang rekurso 
ng gubyerno mula pambansa hang- 
gang lokal na antas ay ginagamit 
upang maipilit ang Chacha (pagba- 
bago ng konstitusyon) alinsunod sa 
disenyo ni Arroyo para makapagpa- 
lawig pa siya sa poder, masupil ang 
mamamayan at higit pang madam- 
bong ang bansa, kakutsaba ang 
kanyang imperyalistang amo. 

Ginagamit ng rehimen ang la- 
hat ng paraan upang pagtakpan 
ang katotohanan. Hinaharang nito 
ang lahat ng pagsisikap ng Senado 
na imbestigahan ang mga tampok 
na kaso ng katiwalian sa kabila ng 
pagkilala ng Korte Suprema sa ka- 
pangyarihan ng Senado na ipata- 
wag sa mga pagdinig at imbestiga- 
syon nito ang mga upisyal ng gub- 
yerno. 

Isa sa mga pinakahuling pagsi- 


EB AYAN 


Taon XXXVII Blg. 16 Agosto 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


sikap ng Malakanyang na takpan 
ang katotohanan ang pagharang ni- 
to sa mga upisyal ng OWWA na 
inimbitahang humarap sa imbesti- 
gasyon ng Senado kaugnay ng na- 
wawalang pondong dapat ay gina- 
gamit para sa pagpapalikas ng mga 
migranteng manggagawa sa Leba- 
non. Nariyan din ang kaso ng pag- 
tatago kay Jocelyn 
“Joc-joc” Bolante at £ 
iba pang mga pa- | ZE AF | 


ii 


ngunahing sangkot | SAN i 


sa katiwalian ka- GE 
ugnay ng mga 
pondong pang- 
agrikulturang ff k 
ginamit sa A ' 
kampanyang Ni 
elektoral ni Ar- VA À 
royo. Sinusuhu- / /f 
lan din ng Mala- j f 
kanyang ang mga 

saksi sa iba't ibang krimen ni Arro- 
yo at mga kasapakat niya upang 
bumaligtad at gawing inutil ang 
mga imbestigasyon dito. 

Walang tigil ang paghahabi ng 
Malakanyang ng mga kasinungali- 
ngan para magpabango, takpan 
ang mga kabulukan at krimen nila, 


palabasing tama ang mali at suha- 
yan ang mga buktot nilang plano. 


Nilalaman 


Editoryal 


Lalong sumisidhi ang hangad ng bayan 
na ibagsak ang rehimen 


RA NANG. 
R NG 


Minamanipula ang mga estadistika 
upang pagtakpan ang padausdos 
na kalagayan ng ekonomya, ang 
dami ng mga naghihirap at walang 
trabaho at ang malalang pagka- 
bangkarote ng gubyerno. 

Habang walang habas na ipina- 
tutupad ng rehimeng Arroyo ang 
patakaran ng paghahasik ng lagim 
sa pamamagitan ng 
tuluy-tuloy na ar- 
madong pang-aa- 
take sa mga akti- 
Wa. bista at or- 
K dinaryong 
agta 

73) mamama- 
S/ yan, pilit 
CT” nitong inii- 
FH wasan ang kri- 
AN minal na res- 

ponsibilidad sa 

mga kaso ng 

pagpatay at pagdukot. Idi- 
nadawit pa nito ang mga armadong 
rebolusyonaryong pwersa sa mga 
krimeng ito sa pagsasabing ang 
mga pinaslang at dinukot ay bikti- 
ma ng “purgahan” sa loob ng rebo- 
lusyonaryong kilusan. Sa harap ng 
pandaigdigang pagtuligsa sa pasis- 
mo ng rehimen, bagong pagkukun- 
wari na naman ni Arroyo ang pag- 
hirang ng bogus na komisyon para 
imbestigahan umano ang mga kri- 
meng ito. 

May hangganan ang pandara- 
has, pananakot at panlilinlang ng 
rehimeng Arroyo. Habang pinati- 
tindi nito ang terorismo at panlo- 


loko, lalo lamang nitong inilalan- 
tad ang sariling kabulukan, kabuk- 
tutan at pagkapasista. Lalo lamang 
lumalawak at tumitindi ang galit 
ng mamamayan at kagustuhan ni- 
lang mapatalsik na ang rehimen. 
Maging sa ibayong dagat, para- 
mi nang parami ang bilang ng mga 
organisasyon, simbahan, upisyal 
ng gubyerno at mga kilusan na bu- 
mabatikos sa walang pakunda- 
ngang mga armadong atake ng mga 


Kasong impeacnment laban kay Arroyo 

Super-pantasya ni Arroyo 

Bolante, ibalik sa bansa 

Pananalanta ng pasistang estado 
Patuloy na paglabag sa karapatang-tao 
Kleriko-pasistang doktrinang Intengan 
Umuulan ang internasyunal na batikos 

Mga opensiba sa Bikol 

Mga tampok na opensiba sa Leyte 

Humanitarian mission ng US sa bansa 

Balita 


Sundan sa “Editoryal...,” pahina 3 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


“Editoryal...,” mula sa pahina 2 


pasistang galamay ng estado sa 
mga aktibista at iba pang luma- 
laban sa gubyerno. Hindi na ka- 
pani-paniwala sa internasyunal 
na komunidad ang mga pagtata- 
kip at pagsisinungaling ng rehi- 
men. Dahil sa kumalat nang ba- 
ho ng gubyernong ito bunga ng 
dumaraming mga pampulitikang 
pamamaslang at iba pang pag- 
lapastangan sa karapatang-tao, 
ang pangalan ni Gloria Arroyo 
ay itinutumbas na sa pinakama- 
lulupit na pasistang diktador sa 
kasaysayan tulad nina Marcos, 
Pinochet at Hitler. 

Malaking pagkakamali ng re- 
himen ang pagsasara nito ng 
iba't ibang mga daluyang parla- 
mentaryo at iba pang mapayapa 
at ligal na protesta. Nanganga- 
rap ito nang gising sa pagsasa- 
bing sawa na ang mamamayan 
sa paglaban at pagmamartsa sa 
lansangan. Hindi nagsawa ang 
mamamayang Pilipino sa 14 na 
taong pakikibaka sa diktadu- 
rang Marcos sa lansangan man o 
kabundukan. Kalauna'y nagta- 
gumpay silang patalsikin ang 
kamuhi-muhing diktadura. 

Muli itong pinatutunayan ng 
mamamayang Pilipino: Sa kabila 
ng malupit na panlulupig at 
pagsisinungaling ng bulok at 
brutal na rehimeng Arroyo, pa- 
tuloy na susulong at iigting ang 
pakikibaka ng mamamayan para 
tuluyan nang mapatalsik at ma- 
parusahan ang rehimen. Kasa- 
bay ng pagdagsa ng nagnganga- 
lit na mamamayan sa lansa- 
ngan, ibayong susulong ang re- 
bolusyonaryong armadong paki- 
kibaka upang tuluyan nang 
ibagsak ang rehimeng Arroyo at 
kamtin ang malalaking pagba- 
bago sa lipunan tungo sa pag- 
kakamit ng tunay na pamban- 
sang kalayaan, demokrasya at 
kaunlaran. [AB] 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


Ibinasura ng Committee on Justice ng Kongreso 
Kasong impeachment 


laban kay Arroyo 


ara-karakang ibinasura nitong 

Agosto 16 ng Committee on 
Justice ng Kongreso ang kasong 
impeachment laban kay Gloria Ar- 
royo. Sa botong 56-24, muling isi- 
nara sa taong ito ang natitirang 
prosesong parlamentaryo para 
mailantad at mapatunayan ang 
mabibigat na krimen at pa- 
panagutin sa mga ito ang pasista, 
korap at pekeng pangulo. 

Sa ibinasurang kasong im- 
peachment, si Gloria Arroyo ay pi- 
nararatangan ng paglabag sa 
konstitusyon, katiwalian at pang- 
aabuso sa katungkulan. Nilaman 
ng impeachment com- 
plaint ang 22 par- 
tikular na kaso kabi- 
lang ang pandaraya sa 
eleksyon, mga paglabag 
sa karapatang-tao at asa- 
sinasyong pulitikal at pag- 
tanggap ng suhol sa hwe- 


Iginiit ng mga maka-Arroyong 
kongresista na “kulang sa batayan” 
ang kasong impeachment laban sa 
pangulo gayong hindi pa nababasa 
kahit ang listahan man lamang ng 
kahon-kahong mga ebidensya sa 
mga kaso laban kay Arroyo. Kabi- 
lang dito ang pitong kahon na 
naglalaman ng mga dokumento ng 
mga bank account ni Arroyo sa 
ibang bansa, mga teyp, bidyo, tes- 
timonya ng mga saksi at iba pa. 

Sadyang garapalan ang gina- 
wang pambubusal ng Committee 
on Justice, na kinabibila- 
ngan ng mga kongresis- 
tang kilalang nakinabang 
sa P728 mil- 
yong “fFerti- 
lizer scam” na 
pangunahing ki- 
nasasangkutan ni 
Arroyo at laman din 

ng reklamong im- 
peachment. Wala 
ring delikadesang 
tumanggi ang anak 
ni Arroyo na si Rep. 
Mikey Arroyo na 
ipwera ang sarili sa 
mga pagdinig. 

Sa kamay ng nakalala- 
mang na bilang ng mga 
bayaran ni Arroyo, 
tiyak na ring tuluyan 
nang ililibing ang kasong impeach- 
ment sa plenaryo ng Kongreso sa 
Agosto 23. 

Dahil sa magaspang na pagla- 
pastangan sa prosesong impeach- 
ment, lumalawak ngayon ang pa- 
nawagan para sa mga pagkilos sa 
lansangan at civil disobedience. Ka- 
bilang si Archbishop Cardinal 
Ricardo Vidal sa mga taong-simba- 
han na nananawagan ng pagkilos 
sa lansangan. JAB 


3 


"Super-region” at iba pa 


Super-pantasya ni Arroyo 


sa kanyang ikaanim na State of the Nation Address (SONA), ma- 


M: bago na namang pantasyang inilalako si Gloria Arroyo. Aniya 


kakamit na raw ng Pilipinas ang katayuang First World—tulad ng 
US—sa loob lamang ng 20 taon sa pamamagitan ng inilarawan niyang 


mga ”super proyekto.” 

Kung tutuusin ay wala namang 
ginawa si Arroyo kundi hatiin ang 
kapuluan sa apat na tumpok na 
binansagan niyang mga ”super-re- 
gion” o ”mega-region”: may isa sa 
hilagang Luzon, may isa pang su- 
masaklaw mula Central Luzon 
hanggang Southern Tagalog, isa 
pang sumasaklaw sa Bicol at ,, 
Visayas, at panghuli ang su- “€ 
masaklaw sa Mindanao. Ang 
mga ito ay lalagyan daw niya 
ng mga pro- 
yektong 
impras- 
trukturang 
susi sa pagka- 
kamit ng kaunlaran 14 
at paglutas sa kahi- 
rapan. 

Nagulat na lamang ang 
ibang mga upisyal na na- 
ngangasiwa sa ekonomya 
dahil marami sa ihinanay 
na mga proyekto ni Ar- 
royo ay tapos na o ka- 
ya'y nasa proseso na 
ng pagtatapos, pero 
pinalalabas na kabi- 
lang sa mga bago niyang 
"super proyekto”. May iba namang 
di pa man napagpaplanuhan. May 
mga planong di lamang sobrang 
mahal kundi maraming pinsalang 
idinudulot sa mamamayan, tulad 
ng pagpapalawak ng San Roque 
Multipurpose Dam. Marami ring wa- 
lang batayan at di makatotohanan, 
tulad ng pinalalabas ni Arroyo na 
potensyal ng Ilocos at Cordillera 
para magsuplay ng isda sa bansa 
samantalang kumpara sa ibang lu- 
gar sa Pilipinas ay salat ang isda 
roon. 


4 


TS 


Higit sa lahat, pinakamalaking 
palaisipan sa mga ekonomista ng 
gubyerno kung saan kukunin ng 
bangkaroteng rehimeng Arroyo ang 
tinatayang P372 bilyon hanggang 
mahigit P1.7 trilyong kakailanga- 
nin para sa mga “super proyek- 
tong” ito. Ni hindi nga nailunsad 
ng gubyerno ang sen- 
sus na dapat na isi- 
nagawa noon pang 
2005 dahil sa kaku- 
langan ng pondo. 
Hindi na rin gaa- 
nong makaaasa 
ang gubyerno sa 


ayuda ng mayaya- 
Y 
T A 


mang bansa. Da- 

hil sa kabiguan 
< 
o, 
EL 


ng gubyerno na 
io 


magpalitaw ng 
katumbas na 
pondo, no- 
on pang 
7 2003 ay 
kinansela 
na ng Japan Bank for 
International Coope- 
ration (dating Japan 
Overseas Economic Co- 
operation) ang inilaan nitong 
“official development assistance” 
(ODA), kaya nakatiwangwang ang 
11 proyektong nagkakahalagang 
P24 bilyon. 

Sa tindi ng krisis sa ekonomya 
ng bansa, ang tanging mapagkuku- 
nan ngayon ng rehimen ng pondo 
para sa mga "super proyekto" nito 
ay ang dagdag na pangungutang sa 
mga internasyunal na usurero na 
humihigop na ng 80% ng ating 
pambansang produksyon sa anyo 
ng bayad-utang at dagdag na buwis 


na maipapataw sa mamamayan. 

Ang tunay na kalagayan ng 
bansa. Habang nagpapantasya si 
Arroyo, nakalugmok naman ang 
mamamayang Pilipino sa matinding 
kahirapan. 

Ipinakikita ng pinakahuling 
sarbey ng Ibon Foundation (Hunyo 
28-Hulyo 7) na lalong dumami at 
umaabot na sa 69.3% ang mga Pi- 
lipinong nagsasabing sila ay naghi- 
hirap. Umaabot na sa 43% ang wa- 
lang trabaho o kulang ang kita. Ku- 
lang na kulang ang P300 minimum 
na arawang sahod sa P675.54 kada 
araw na kinakailangan ng isang 
anim-kataong pamilya para mabu- 
hay nang disente. Samantala, 75% 
ng mga negosyo ang humihingi 
mula sa Department of Labor and 
Employment ng eksempsyon sa 
pagpapatupad ng batas sa mini- 
num na pasahod dahil wala silang 
kakayahang ibigay ito. Salik ito sa 
pangingibang-bansa ng mahigit 
3,000 Pilipino bawat araw para do- 
on maghanap ng mapagkakakitaan. 

Marami rin sa ginamit na bata- 
yang estadistika ni Arroyo ay pa- 
wang mga kasinungalingan. Halim- 
bawa nito ang pahayag niyang tu- 
maas nang 30% ang kita ng pina- 
kamahihirap na pamilya. Taliwas 
dito, bumaba ang pangkalahatang 
kita ng mga pamilya nang halos 
13%. Sa pinakamahihirap na pami- 
lya, bumagsak pa ito nang karagda- 
gang 4%. Hindi rin totoo na buma- 
ba na ang bilang ng mamamayan 
na dumaranas ng kahirapan. Kahit 
sa minanipulang datos ng gubyer- 
no, umaabot lamang sa 3% ng ma- 
mamayan ang bahagyang bumuti 
ang kabuhayan. Ayon sa Ibon Fo- 
undation, “Anumang pambabaluk- 
tot ng mga estadistika at mga pan- 
tasya ay di makapagkukubli ng ka- 


Sundan sa “Pantasya...,” pahina 5 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


Kagyat na pagbabalik kay Bolante sa bansa, iginigiit 


ginigiit ng Senado, ligal na oposisyon at ng iba't ibang sektor 

ang kagyat na pagpapabalik mula sa US kay Jocelyn “Joc-joc” 
Bolante, dating Undersecretary ng Department of Agriculture 
(DA), upang harapin ang kaso ng pandarambong na isasampa 
laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. 


Mahigit isang buwan nang na- 
kakulong si Bolante sa US. Inares- 
to siya noong Hulyo 7 paglapag ni- 
ya sa paliparan ng Los Angeles, Ca- 
lifornia sa hindi pa inililinaw na 
mga dahilan. Nagtakda ang korte 
sa US ng pyansang $100,000 (P5 
milyon). 

Sa payo ng mga upisyal ng re- 
himeng Arroyo, hindi nagpyansa si 
Bolante at sa halip ay nagsampa 
ng petisyon para sa asylum upang 
umiwas sa deportasyon at mapala- 
wig ang pananatili sa US hanggang 
limang taon at sa gayon makaiwas 
na mapabalik sa Pilipinas para di- 


tg 


kan... NG 


siya ng pandarambong. 
Idinadahilan niyang plano 
raw siyang patayin ng 
Bagong Hukbong Ba- 
yan, katawa-tawang 
bagay na agad na pi- f7 
nabulaanan ng BHB. 

Nagsampa ng peti- 
syon ang mga abugado at 
eksperto ng UP College of Law la- 
ban sa kahilingan ni Bolante na 
bigyan ng asylum. Inililinaw nila 
na tumakas si Bolante sa Pilipinas 
dahil sa mga kaso ng korapsyon at 
hindi dahil sa pulitikal na panggi- 
gipit o paniniwala. 


a Pg s 


Senado, nakatakdang sampa- 
han ng kasong pandaram- 
bong sa Office of the Om- 
budsman sina Bolante at ang 
noo'y DA Secretary na si Luis 
"Cito" Lorenzo kaugnay ng 
mga iligal na transaksyon at 
pangungurakot sa P728 mi- 
lyong pondo na pambili da- 
pat ng abono at iba pang 
gamit pansaka. 
J Ayon sa imbesti- 
gasyon ng Senado, gi- 
namit ni Arroyo ang 
pondong ito upang suhulan 
ang mga kongresista at lokal na 
pulitiko para suportahan ang 
kanyang kampanya sa pagkapresi- 
dente noong 2004. Tinukoy sa 
imbestigasyon ng Senado na si 
Bolante ang pinakaopereytor ni Ar- 


rektang maimbestiga at makasuhan 


“Pantasya...,” mula sa pahina 4 


totohanan tungkol sa tunay na buhay-pang-ekono- 
mya ng bansa at ng mamamayan nito.” 

Sa kanyang sermon sa misa matapos ang SONA ni 
Arroyo, pinabulaanan din ni Bishop Antonio Tobias 
ng Novaliches ang di makatotohanang mga pahayag 
ng pekeng pangulo. Gamit ang sarbey ng Social 
Weather Station, sinabi ng obispo na 66.7% ng mga 
Pilipino ay di na makabili ng sapat na pagkain; 64% 
ang hirap nang makabayad ng kuryente, tubig at iba 
pang serbisyo: 63.7% ang hirap nang makapagbayad 
ng matrikula ng kanilang mga anak, at 62.5% ang 
wala nang kakayahang magpagamot o bumili ng ga- 
mot. Pinasinungalingan din niya ang sinabi ng Mala- 
kanyang na 11% na lamang ang walang trabaho. Ani- 
ya, mahigit pa sa 16% ang walang trabaho at mas 
malaki pa ang bilang ng mga kulang ang hanapbu- 
hay. Binatikos din ng obispo ang malaking panloloko 
ng gubyerno nang ibaba nito ang tinatawag na “su- 
katan ng kahirapan” mula sa P53 bawat araw tungo 
sa P34 kada araw. Ang kumikita ng mahigit P34 ba- 
wat araw, ayon kay Arroyo, ay hindi na maituturing 
na mahirap. Tinukoy din ng obispo ang problema ng 
napakabigat na pasaning utang ng bansa at kawalan 
ng tunay na pang-ekonomyang pag-unlad. JAB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


Alinsunod sa rekomendasyon ng 


royo sa operasyong ito. AB] 


"Super-korapsyon” 


wW: mang malinaw na maaasahan ang mamama- 
yan sa mga “super-region” at ”super project” 
na pakana ni Arroyo, di maipagkakaila ang malaking 
biyayang tiyak na tatamasahin mula rito ng mga Ar- 
royo at mga taga-Malakanyang, gayundin ng mga 
kroni at malalapit na kaibigan ng pamilyang Arroyo 
at mga galamay nila sa Kongreso, sa pambansa at lo- 
kal na pamahalaan at sa AFP at PNP. 

Ang pakanang “super-region” ay mangangahulu- 
gan ng paglalagay ng isa na namang di kinakaila- 
ngang suson sa pagitan ng pambansa at lokal na bu- 
rukrasya. Magsisilbi lamang itong daluyan ng pondo 
na kukurakutin ng mga upisyal, bukod pa sa pagtiti- 
yak na maillalaan ang pinakamalalaking bahagi para 
sa Malakanyang at mga alipures ni Arroyo. “Super- 
korapsyon” ang ibubunga ng pakanang “super 
region.” 

Sinasakyan ng pasistang militar at pulisya ang 
pakanang “super-region” sa layon nilang higit na 
supilin ang mamamayan. Ayon sa hepe ng AFP na si 
Gen. Hermogenes Esperon, ambag ng AFP at PNP 
kaugnay ng mga “super-region” ang pagtitiyak ng 
"seguridad sa kapaligiran” para maging matiwasay 
ang mga mamumuhunan dito. [AB] 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Karapatang-tao, patuloy na nilalapastangan 


ng rehimen 


litar sa mga lider at myembro ng mga militanteng grupo laluna sa 


W habas ang ginagawang pang-aatake ng reaksyunaryong mi- 


Central Luzon. Sa kabila ng malawakang pagbatikos sa mga pagla- 
bag sa karapatang-tao, patuloy ang walang rendang atake sa mamamayan 
ng mga sundalo sa ilalim ng kumand ni Maj. Gen. Jovito Palparan, Jr. 


Agosto 17. Pinagmamarkahan 
ng ekis na pula ng mga elemento 
ng 69th IB ang pinto ng bahay ng 
ilang kasapi ng Kadamay sa Bala- 
ba, Dau, Mabalacat, Pampanga. 

Agosto 16. Pinatay si Julie 
Vasquez, tserman ng Kilusang Mag- 
bubukid ng Pilipinas sa Nueva Eci- 
ja at kagawad ng barangay sa Cu- 
long, Guimba. Pinagbabaril siya 
bandang alas-9 ng gabi habang na- 
kikipaglamay sa isang namatay na 
kaibigan sa isang bahay malapit sa 
detatsment ng 71st IB sa Culong. 
Kamakailan ay mariing binatikos ni 
Vasquez ang mga pang-aabusong 
militar sa prubinsya at ang sapili- 
tang pagpapakuha ng sedula sa 
mga taumbaryo. Labinlimang bala 
ng M16 at kal .45 ang umutas sa 
katawan ni Vasquez. 

Noong araw ding iyon ay pi- 
nagbabaril hanggang sa mapatay si 
Danilo de Leon, isang drayber ng 
traysikel, sa Barangay Sukol, Ca- 
lumpit, Bulacan. Pinaghinalaan si- 
yang tagasuporta ng BHB. 

Agosto 15. Pinaslang ng dala- 
wang armadong lalaki si Orlando 
Rivera, 40, sa loob ng kanyang ta- 
hanan sa Barangay Binuangan, 
Obando, Bulacan bandang alas-2 
ng madaling araw. Nagtamo ng tat- 
long tama ng bala ang biktima. Ka- 
sapi si Rivera ng Pamalakaya sa 
Obando. 

Pininturahan din ng ekis ng 
mga pinaghihinalaang elemento ng 
militar ang pintuan ng mga bahay 
nina Sonny de Armas, tagapangulo 


6 


ng Pamalakaya-Obando at kapatid 
niyang si Ricardo de Armas. Noong 
isang taon pa pinaghahanap ng 
militar ang magkapatid. Binatikos 
ng Pamalakaya ang pagsasa- , 
ma ng 10 kasapi nito sa p8 
Obando sa order of battle o 
talaan ng mga papatayin 
ng mga alipures ni Pal- 
paran. 

Samantala, sa 
Barangay Iba Este, 
Calumpit, Bulacan, pi- 
nagbabaril hanggang 
sa mapatay si Sydney À 
Santos, 30, na pina- N 
raratangan ng mili- f 
tar na sumusuporta 
sa BHB. 

Agosto 10. Pi- 
naslang si Gilbert Ja- 
mile, 40, ng Sityo Bun- 
tog, Barangay Canlubang, 
Calamba City habang nakasakay sa 
kanyang motorsiklo kasama ang 
kanyang bayaw. Pauwi sila noon 
mula sa Storck Phil. kung saan 
nagtatrabaho si Jamile. Si Jamile 
ay board member at organisador ng 
Samahan ng Magsasakang Nagka- 
kaisa sa Buntog (Samana-Buntog), 
kapatid na organisasyon ng KMP. 

Agosto 8. Nasa malubhang ka- 
lagayan ngayon sa ospital si Pa- 
tricio Manahan, 32, myembro ng 
Bayan Muna matapos siya pagbaba- 
rilin sa Barangay Panasahan, Malo- 
los, Bulacan. Naghahapunan ang 
mag-anak nang makarinig ng putok 
sa labas ng kanilang tahanan. Nang 


kanila itong siyasatin ay pinagba- 
baril sa tapat mismo ng kanyang 
bahay si Manahan. Tinamaan siya 
sa leeg, katawan at binti. 

Agosto. Laganap sa Nueva Eci- 
ja ang mga abusong militar kaaki- 
bat ng pag-oobliga ng AFP sa lahat 
ng mamamayan na kumuha at pala- 
giang magdala ng kanilang mga se- 


nw dula. Isang 30 anyos na empleya- 


do ng gobyerno na napadaan sa 
py tsekpoynt ng Philippine Army at 
nakalimot ng kanyang sedula sa 
bahay ay pinauwing nakahubad 
bilang parusa sa kanya. Ipina- 
kain naman sa isang tindera 
ang dala-dala niyang sedula 
dahil luma na ito. Ga- 


barangay na luma rin 
irt ang dalang sedula. Si- 
à nampal at sinun- 
tok sa tiyan ang 
isang matan- 
dang babaeng 
pulubi nang ta- 
nungin niya sa 
mga sumisitang 
M sundalo na “Pati 
ba naman ako, 
kailangan ng sedula?” 
Magtatatlong linggo na ring 
nagpapatupad sa mga bayan ng 
Nueva Ecija ng curfew mula alas-9 
ng gabi hanggang alas-4 ng mada- 
ling araw. Nagbabahay-bahay din 
ang militar na may dalang listahan 
umano ng mga sumusuporta sa 
BHB. Binibilang din nila ang mga 
plato sa bahay at pinararatangang 
nagpapakain ng mga Pulang man- 
dirigma ang pamilya kapag sobra 
sa bilang ng pamilya ang kanilang 
mga pinggan. JAB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


na 


Kleriko-pasistang doktrina ni Intengan 


tulak pa ng mga pamamaslang, pagtortyur, pagdukot at pagpatay sa 


[ee tahasang pasistang ideolohiya ang nasa likod at ibayong nagtu- 


mga aktibista at mga pinararatangan ng militar na sumusuporta sa re- 
bolusyonaryong kilusan. Hinuhubad na nito ang mga demokratikong pa- 
kitang-tao ng papet na republika at inilalantad ang pinakasaligang ka- 
likasan ng reaksyunaryong estado bilang isang marahas na instrumento 
ng reaksyunaryong makauring paghahari. 


Ito ang linyang itinataguyod ni 
Fr. Romeo Intengan, kleriko-pasis- 
tang “religious adviser” ni Gloria 
Arroyo, tagapagtatag ng PDSP 
(Partido Demokratiko Sosyalista ng 
Pilipinas), isang sagad-sagarang 
anti-komunistang grupong gu- 
magamit lamang ng pangalang 
sosyal-demokratiko. Kapartido at 
kakambal siya sa ideolohiya ng 
kasalukuyang National Security Ad- 
viser ni Arroyo at Chairman ng 
PDSP na si Norberto Gonzales. 
Mahigpit ang kaugnayan at 
pakikipagkutsabahan ng dalawang 
ito sa Central Intelligence Agency 
ng US. Si Fr. Intengan ngayon ang 
nagsisilbing pang-ideolohiyang 
gabay at guro ng rehimeng Arroyo 
at ng mga armadong pwersa nito sa 
pagsasakatuparan nila ng todo- 
largang pasistang pananalakay sa 
mamamayang Pilipino. 

Pinagsalita kamakailan si , 
Intengan sa harap ng National 
Defense College, mataas na 
paaralan sa Pilipinas 
para sa mga usaping mili- 
tar at seguridad, upang 
ilahad ang pang-ide- 
olohiyang batayan at 
katwiran sa isinasaga- 
wang walang pakun- 
dangang mga pama- 
maslang at todong kara- 
hasan ng mga armadong 
pwersa ng estado laban sa 
mamamayang Pilipino. " 
Ayon sa buktot na pasistang pag- 
mamatwid ni Intengan, sa ilalim ng 
internasyunal na makataong batas, 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


NEN 


kailangang ituring ng AFP bilang 
mga “kombatant o tumatangan ng 
pwersa” hindi lamang ang mga 
mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) kundi maging ang 
laksa-laksa hanggang daan-daan li- 
bong sumusuporta sa armadong re- 
bolusyon. Aniya, di man armado, 
mga tagong myembro pa rin sila ng 
mga milisyang bayan at kwerpo sa 
pagtatanggol-sa-sarili ng rebolusy- 
onaryong kilusan. 

Ang doktrinang ito ni Intengan 
ang pinakaubod ng lahat ng sanga- 
sangang buhong na gawain ng 
reaksyunaryong militar--lantaran 
man o sa pamamagitan ng mga ki- 
nokontrol nilang sikretong “death 
squad”--mula sa ginagawang pag- 
dukot, saturation drive, pagpa- 


pataw ng awtoridad ng militar at 
paghahasik ng lagim ng terorismo. 


Ito ang pinakadiwa ng Oplan Ban- 
tay Laya ng AFP at maitim na inspi- 
rasyon sa likod ng uhaw-sa-dugong 
pasistang pananalasa ni Maj. Gen. 
Jovito Palparan sa Central Luzon at 
ng AFP sa iba't ibang bahagi ng 
bansa. 

Halos 730 nang mga aktibista 
ang pinatay sa ngalan ng doktri- 
nang ito ni Intengan at libu-libo 
pa ang biktima ng iba't ibang anyo 
ng karahasang militar at paglabag 
sa karapatang-tao. 

Katulad ng imperyalismong US, 
tahasang binabaluktot ng Doktri- 
nang Intengan ang lahat ng estab- 
lisadong alituntunin at makataong 
batas sa kondukta ng digmaan. 
Taliwas sa hangarin ng internasyu- 
nal na makataong batas na pa- 
ngalagaan ang mga sibilyan at mga 
pwersang hindi sangkot sa dig- 
maan, walang ginagawang pag-iiba 
ang Doktrinang Intengan sa mga 
armadong pwersa at sa mama- 
mayang walang armas. 

Ang Doktrinang Intengan ay 
isang doktrina ng karuwagan at 
karahasan. Sa gabay ng doktrinang 
ito, ang mga baril ng mga sunda- 
long AFP ay itinututok, hindi sa 
mga armadong katunggali nito, 
kundi sa mga aktibista at karani- 

AN Pilipino. Subalit 


wang mamamayan. Isa itong 
taliwas sa hanga- 


doktrina na walang 

p rin nilang maka- 
/ paghasik ng takot, 
ang pag-agos ng 

kanilang dugo'y didilig sa 
galit, tapang at determi- 


patutunguhan kundi 
ang lalo pang pag- 
danak ng dugo ng 

mamamayang 


pis nasyong lumaban ng ma- 
“EG” mamayang Pilipino. [MU 
7 


Srana PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


“All-out war” ng rehimeng US-Arroyo 


Inuulan ng internasyunal na batikos 


atuloy na inuulan ng batikos ang kampanya ng malawakang pama- dist Church-USA sa gubyernong Ar- 
P royo nitong Agosto 17 ang pagsa- 
sagawa ng imbestigasyon sa mga 

kaso ng pagpaslang laluna sa mga 
taong simbahan. Sa 18 pinaslang 
na mga lider ng simbahan sa naka- 
raang dalawang taon, 15 ay mga 
kasapi ng UMC. Kasabay nito, nag- 
labas din ng pahayag ang mga li- 


maslang at pagdukot ng papet at pasistang rehimeng Arroyo mula 

sa mga internasyunal na organisasyong nagtatanggol sa karapa- 
tang-tao, mga taong simbahan, organisasyon ng midya at maging ng 
mga kaalyado nito sa labas ng bansa. Pinatitingkad nito ang lalong 
pagkakahiwalay ng rehimeng Arroyo sa internasyunal na komunidad. Ang 
mga pahayag at pakikidalamhati ng mga dayuhang organisasyon at insti- 
tusyon ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mamamayang Pilipino 
upang higit pang makibaka para mapatalsik si Arroyo. 


Ayon sa Amnesty International 
sa ulat nitong Agosto 15, dapat 
mahiya ang rehimeng Arroyo sa ka- 
biguan nitong pangalagaan ang 
buhay ng mga Pilipino at sa kawa- 
lan nila ng kalayaang magpahayag 
at mag-organisa. Binigyang-pansin 
ng AI ang pagdami taun-taon ng 
mga kaso ng paglabag sa karapa- 
tang-tao sa ilalim ng rehimeng Ar- 
royo. 

Tinukoy ng AI na marami sa 
mga pinapaslang ay mga aktibista 
at myembro ng mga progresibong 
partido at organisasyon na ma- 
payapang kumikilos sa balangkas 
ng kasalukuyang sistema. Tinarget 
sila dahil sa akusasyon ng AFP at 
ng rehimen na mga myembro o 
tagasuporta sila ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas (PKP). 
umanong ikahiya ng rehimeng Ar- 
royo ang kawalan ng mga kara- 
patan sa malayang pamamahayag 
at pagkilos ng mamamayan dito. 

Bukod sa panukala ng AI na 
muling buksan ang usapang pang- 
kapayapaan, iminungkahi rin nito 
ang pag-iimbita sa bansa ng UN 
Special Rapporteur on Extrajudici- 
al Executions, ng Special Repre- 
sentative on Human Rights 
Defenders at mga kinatawan ng 
Working Group on Arbitrary De- 
tention. 

Bago ito, nanawagan ang Phil- 


ippine National Red Cross-Interna- 4g 


Dapat 


tional Humanitarian Law Commit- 
tee (PNRC-IHLC) na itigil na ang 
“all-out war” ng rehimeng Arroyo 
laban sa BHB at lahatang-panig na 
galangin ang internasyunal na 
makataong batas. 

Iginiit naman ng United Metho- 


M 


A Ng 
DB 
"YY ZION 


der ng mga simbahang kumaka- 
tawan ng iba't ibang sekta mula sa 
lahat ng mga kontinente ng mun- 
do. Hiwalay pang nanawagan ang 
United Church of Australia para sa 
katulad na imbestigasyon. 

Hindi naman tiwala ang Asian 
Human Rights Commission (AHRC) 
sa itinakda ni Arroyo na dedlayn 
para sa paglutas ng mga kaso ng 
pamamaslang. Hindi ito seryoso, 
anang AHRC, at kulang ito para 
maharap ang malalang problema 
ng mga pampulitikang pamamas- 
lang. 

Kasabay nito, minaliit ng Re- 
porters Sans Frontieres (RSF), in- 
ternasyunal na organisasyon ng 
mga mamamahayag ang pagmama- 
yabang ng rehimen dahil lamang 
nakapagtukoy ito ng ilang mga 
suspek at nakapagsampa ng ilang 
kaso kaugnay ng pagpaslang sa da- 
lawang kagawad ng midya. 

Samantala, tinukoy ng Interna- 
tional Peasant Solidarity Mission 
(IPSM) na mga elemento ng militar 
ang nasa likod ng mga kaso ng 

paglabag sa karapatang- 


Moj tao sa bansa. Ang pahayag 


na ito ay batay sa mga re- 
sulta ng fact-finding mission 
‘Æ na isinagawa ng IPSM noong 

Agosto 6 at 8 sa pakikipagtulu- 
ngan sa Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas, Asian Peasant Institute 
at Tanggol Magsasaka. ABI 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


na 


Ipatupad ang CARHRIHL—Red Cross, AI 


E a ng Amnesty Inter- 
national (AI) at Philippine Na- 
tional Red Cross (PNRC) sa dala- 
wang magkahiwalay na pahayag 
ang mahigpit na pagsasakatuparan 
sa Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and In- 
ternational Humanitarian Law 
(CARHRIHL). 

Ayon sa AT, susi ang CARHRIHL 
sa pagharap sa mga pang-aabuso 
at paglabag sa karapatang-tao sa 
panahong walang tigil-putukan sa 
pagitan ng GRP at rebolusyonar- 


yong kilusan. Gayunpaman, kiniki- 
lala ng AI na hindi naabot ang lu- 
bos na potensyal ng CARHRIHL du- 
lot ng kawalang-istabilidad ng usa- 
pang pangkapayapaan. Pinuna rin 
nito ang panghihimasok ng US at 
EU nang ibilang ng mga ito ang 
PKP at BHB sa talaan ng mga “da- 
yuhang teroristang organisasyon” 
na umapekto sa usapang pangka- 
payapaan. 

Ayon naman sa PNRC, sapat 
ang mga probisyon ng CARHRIHL 
upang matiyak ang mahigpit na 


pagpapatupad sa mga internasyu- 
nal na makataong batas ng 
dalawang panig ng digma. 

Malugod na tinanggap ng NDFP 
ang mga rekomendasyon ng AI at 
PNRC. Nagpahayag ito ng kagustu- 
han at kahandaang makipag-usap 
sa rehimeng Arroyo. 

Bago ito, nagpanukala ang 
NDFP ng pagbubuo ng indepen- 
dyenteng komite para magsagawa 
ng imbestigasyon sa dumaraming 
kaso ng desaparecidos, subalit ti- 
nanggihan ito noon ng GRP. ABI 


Mga dinukot, ipinalilitaw sa AFP 


i ng Korte Suprema sa AFP at mga upisyal- 


panseguridad ng gubyerno na ilitaw ang kinatawan 


ng NDF-Bicol na si Rogelio Calubad, ang anak niyang si 
Gabriel at si Philip Limjoco. Gayundin sina Prudencio 
Calubid at kanyang asawa na si Celina Palma, Leopoldo 
Ancheta, Roland Porter, Ariel Beloy at Gloria Soco. Ang 
mga kautusan ay inilabas nitong Agosto 17 at 18 bi- 
lang tugon sa mga petisyon ng mga kamag-anak ng 
mga desaparecido para sa writ of habeas corpus. Ang 
paglilitaw kina Calubad ay iniutos ng Korte Suprema sa 
kay National Security 
Adviser Norberto Gonzales at Defense Secretary Aveli- 


matataas na upisyal ng AFP, 


no Cruz. 


Katulad ng inaasahan, itinanggi ng mga upisyal 
ng AFP na hawak nila ang nawawalang mga aktibista. 
Bago ito, itinanggi rin ng AFP na hawak nila sina Ka- 
ren Empeño at Sherlyn Cadapan, dalawang estudyan- 
teng dinukot ng mga elemento ng 7th IB sa Hagonoy, 
Bulacan noong Hunyo 26. Nauna nang kinatigan ng 
korte ang petisyon para sa writ of habeas corpus ng 
pamilya ng mga dinukot na estudyante. 

Samantala, ipinagmalaki ng Task Force Bulacan 
noong Hunyo 26 na may nadakip daw silang dalawang 
babaeng myembro umano ng Bagong Hukbong Bayan 
na pinangalanan nilang Ka Siera at Ka Tanya. Inulit pa 
ito ni Maj. Gen. Jovito Palparan sa telebisyon sa su- 
munod na linggo. Tumungo ang mga pamilya at abu- 
gado nina Empeño at Cadapan sa kampo ng Task Force 
upang hanapin at kilalanin ang dalawang 
babaeng Pulang mandirigma ngunit wala silang na- 


Bulacan 


datnan doon. 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


Komisyon ukol 
sa pamamaslang, binatikos 


eke at pantapal lamang--ito ang reaksyon ni 

NDFP Senior Consultant Jose Ma. Sison sa naiu- 
lat na panukala ni Gloria Arroyo na magbubuo ng 
espesyal na komisyon na mag-iimbestiga sa mga 
pampulitikang pamamaslang sa bansa. Magiging 
daluyan lamang ito ng mga malisyosong pahayag 
ng rehimen laban sa mga biktima, ligal na oposi- 
syon at sa rebolusyonaryong kilusan dahil nakaasa 
ito sa mga hungkag na imbestigasyon ng mga ahen- 
teng pulis ni Arroyo, ani Sison. Gayundin, gusto ni- 


tong balewalain ang sariling Commission on Human 


paran. 


Rights na matagal nang nananawagan para papana- 
gutin ang rehimen. 

Minaliit din ni Sen. Consuelo “Jamby” Madrigal 
ang komisyon. Tinawag niya itong “arogante at wa- 
la sa lugar.” Sa halip, aniya, dapat payagang mag- 
imbestiga ang mga eksperto sa karapatang-tao mu- 
la sa United Nations at muling buuin ang Joint Mo- 
nitoring Committee on Human Rights na sumusu- 
baybay sa implementasyon ng CARHRIHL. Iginiit ni 
Madrigal na dapat bigyan ng rehimen ng danyos 
ang mga pamilya ng mga biktima, tigilan na ang 
“all-out war” at tanggalin si Maj. Gen. Jovito Pal- 


Samantala, nagbubukas ang BAYAN at iba pang 
mga organisasyong target ng mga pamamaslang na 
makipagtulungan sa komisyon alinsunod sa ilang 
kundisyon, subalit di nawawala ang kanilang pag- 


[AB] dududa na may makabuluhan itong makakamit. W 


9 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga taktikal na opensiba sa Bicol 


inalakay ng BHB ang isang de- 
C erer ng CAFGU sa San 

Jose, San Vicente, Camarines 
Norte nitong Agosto 9. Nakasamsam 
ang mga Pulang mandirigma ng 
isang M60 masinggan, isang M16, 
isang M14, isang karbin, isang kali- 
bre .45 pistola at iba pang gamit 
militar. 

Samantala, hindi ginalang ng 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP) ang idineklarang tigil-putu- 
kan ng BHB sa paligid ng Mayon 
nang salakayin ng mga pwersa ng 
9th Infantry Division ang isang yu- 
nit ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) noong Agosto 16 sa Sua, Ma- 
linao, Albay. Ang barangay na ito ay 
nasa saklaw ng 15-kilometrong erya 
sa paligid ng nag-aalburutong bul- 


kang Mayon kung saan nagdeklara 
ng tigil-putukan ang National De- 
mocratic Front-Bikol. 

Sadyang iniwasan ng BHB na 
makaengkwentro ang mga sunda- 
long nagpapatrulya sa erya subalit 
tinugis pa rin sila ng mga ito. Napi- 
litan ang mga gerilya ng BHB na lu- 
maban para ipagtanggol ang kani- 
lang sarili at dagliang makalayo sa 
atake ng kaaway. 

Ipinakikita nito ang kabulastu- 
gan ng sinasabi ng 9th ID na naro- 
on ang mga pwersa nito para tumu- 
long sa relief and evacuation. Ina- 
min mismo ng 9th ID dito na hindi 
nila nirerespeto ang tigil-putukan 
ng NDF-Bikol at wala silang inten- 
syon na tumbasan ito. 

Bago ito, nagkoro sa pagsisinu- 


ngaling ang 9th ID, pambansang 
pamunuan ng AFP at Malakanyang 
nang palabasin nilang sangkot sa 
relief and evacuation ang mga sun- 
dalong nasugatan nang salakayin ng 
BHB ang himpilan ng 901st Brigade 
sa Villahermosa, Daraga, Albay no- 
ong Agosto 8. Ang totoo, ang mga 
naturang sundalo ay kasalukuyan 
noong nagbabantay lamang sa kani- 
lang himpilan, na mahigit 20 kilo- 
metro ang layo sa Mayon, at mala- 
pit na sa hangganan ng Albay at 
Sorsogon. 

Apat na sundalo ang nasugatan 
sa pananalakay na ito. Ang 901st 
IBde ang responsable sa maraming 
pamamaslang at iba pang paglabag 
sa karapatang-tao sa Albay at Sor- 
sogon. [AB] 


Mga tampok na taktikal na opensiba sa Leyte 


Nakapanayam ng Ang Bayan ang dalawang upisyal ng BHB-Mt. Amande- 
win Command sa isla ng Leyte nitong Hunyo 2006 hinggil sa mga tagum- 
pay na nakamit nila sa larangan ng armadong pakikibaka. Inilahad nila 
ang ginawang mga paghahanda at mga naging salik sa likod ng dalawang 
matagumpay na taktikal na opensiba na inilunsad sa isla ngayong ta- 
on--ang reyd sa Albuera noong Enero 6 at ang ambus sa Villaba noong 
Mayo 5. ; 


ng Albuera ay nasa kanlurang 
Ao at 14 na kilometro la- 
mang ang layo mula 
sa Ormoc City. Ang Villaba 
naman ay nasa hilagang- 
kanlurang Leyte. Pare- 
hong dumaranas ng 
matinding pyudal at 
malapyudal na pagsasa- 
mantala ang mamama- 
yan sa dalawang ba- 
yang ito. Subalit na- 
panday na rin ang 
mamamayan sa 
dami, sigla at 
mga nakamit na 8 


tagumpay sa mga 
pakikibakang agra- 
ryong inilulun- 
NMA? sad nila. Bunga 
nito, lalong lu- 
makas ang kanilang 
suporta sa rebolusyo- 
naryong kilusan. 
Bunsod ng mga pa- 
Y kikibakang inilunsad 
ag nila, target ngayon ng 
KA mga atake ng militar ang 
mamamayan sa mga ba- 
yang ito. Partikular sa Albuera, nag- 
tayo ang kaaway ng isang lakas- 
kumpanyang detatsment mula sa 


10 


19th IB ng Philippine Army. Ang 
pang-aabuso ng militar ay lalong 
nagpapatibay sa determinasyon ng 
masa na suportahan ang BHB. 


Reyd sa Albuera 

Matagumpay na nailunsad ng 
BHB sa ilalim ng Mt. Amandewin 
Command ang reyd sa himpilan ng 
PNP sa munisipyo ng Albuera no- 
ong Enero 6. Nagulantang ang mga 
pulis nang biglang tumigil sa ha- 
rap ng kanilang detatsment ang 
tatlong sasakyang may lulang mga 
gerilya ng BHB. 

Anim noon ang pulis na nasa 
istasyon--dalawa ang naggugwar- 
dya sa pintuan, tatlo ang nasa ku- 
sina at ang isa ay nagpunta sa tin- 
dahan. 

Agad nadakip ang dalawang 
gwardyang pulis samantalang ang 
mga nasa kusina at nasa tindahan 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


ay kumaripas ng takbo. 

Agad namang nilimas ng mga 
Pulang mandirigma ang arsenal ng 
himpilan. Nasamsam nila ang 32 
armas: 20 M16, siyam na .38 rebol- 
ber, isang super .38, isang kal .40 
pistola at isang .22 na rebolber. 
Nakakumpiska rin sila ng 98 maga- 
sin at mahigit 3,000 bala, bukod sa 
teleskopyo, transceiver base radio, 
mahahalagang dokumento at iba 
pang kagamitan. Tumagal lamang 
nang 25 minuto ang reyd. Ang da- 
lawang dinakip na pulis ay pinaka- 
walan din matapos matiyak na wa- 
la silang mabibigat na kasalanan 
sa mamamayan. 

Ayon sa Pulang 
kumander na na- 
muno sa naturang 
reyd, si Ka Nado, 
ang isinagawang 
pagsalakay ay tu- 
gon sa panawagan 
ng PKP na maglunsad ng mga tak- 
tikal na opensiba para mapabilis 
ang pagbabagsak sa pasistang re- 
himeng US-Arroyo. Layunin din ni- 
tong kamtin ang hustisya para sa 
mga biktima ng maraming pagla- 
bag ng mga pulis ng Albuera sa ka- 
rapatang-tao ng mamamayan. Ga- 
yundin, layunin ng naturang takti- 
kal na opensiba na konsolidahin 
ang baseng masa, pataasin ang ka- 
kayahang militar ng BHB at mag- 
dagdag ng armas para sa lumala- 
king pwersa ng hukbong bayan. 

Bago ang aktwal na paglulun- 
sad ng taktikal na opensiba, nag- 
lunsad ng mga pag-aaral para ma- 
konsolida sa pulitika at militar ang 
hukbong bayan at matiyak ang ka- 
handaan nito sa laban. Binuo ng 
seksyong pampulitika sa platun ng 
BHB ang plano para sa konsolida- 
syon ng hukbo. Bahagi nito ang 
pag-aaral ng CARHRIHL. 

Niresolba rin ang ilang proble- 
ma at bagahe kaugnay sa pagpapa- 
tupad ng naturang operasyon. Ti- 
nugunan ang lahat ng pangangai- 
langan, mula sa mga teknikal na 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


aspeto hanggang sa pagpapataas 
sa pisikal na kakayahan ng mga sa- 
salakay na tropa. Pinatatag ang de- 
terminasyon at kahandaan ng mga 
Pulang mandirigma na ipatupad 
ang taktikal na opensiba. 

Sa paglulunsad ng reyd na wa- 


lang putok, naipakita ng BHB 
“kung papaano makakukuha ng ar- 
mas na walang namamatay o bawas 
ang namamatay,” paliwanag ni Ka 
Nado. Epektibo ring napabulaanan 
sa walang putok na reyd ang kasi- 
nungalingan ng kaaway na teroris- 
ta ang BHB. 

Tagumpay din ng reyd ang nai- 
pakitang lalong paglakas at pagla- 
wak ng suporta ng mamamayan sa 
kanilang hukbo at ang ibayong 
paglalim ng tiwala nila sa kakaya- 
han ng BHB sa paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba. “Labis na iki- 
natuwa ng masa ang nakamit na 
tagumpay. Alam nilang katumbas 
ng bawat tagumpay na nakakamit 
ng BHB ang ibayong pagpapahina 
sa mga kaaway sa uri.” 

Kabilang sa itinulong ng ilang 
magsasaka sa operasyon ng BHB 


ang pagpa- 
pahinto ng 
mga sasak- 
yan sa kal- 
sada upang 
magtuluy- 
tuloy ang 

operasyon ng BHB. 
Marami ang nagbigay ng 
pagkain, dagdag na imporma- 
syon at iba pang suporta. Sa 
tulong ng masa, ligtas na na- 
kaatras ang mga kasama 
hanggang makarating sa ral- 
lying point. 

Ipinagdiwang kapwa ng 
mga pwersa ng BHB at ng 
masang magsasaka rito ang 
matagumpay na reyd. 


Ambus sa Villaba, Leyte 

Susi sa tagumpay ng am- 
bus sa Villaba noong Mayo 5 
ang masinop na gawaing pa- 
niktik at pagpaplano. Ani Ka Icot, 
isang upisyal ng Mt. Amandewin 
Command, “Nang matanggap na- 
min ang atas mula sa nakatataas 
na kumand noong kalagitnaan ng 
Pebrero, agad nagpulong ang ku- 
mand ng yunit at nagpadala ng 
grupong paniktik para imbestiga- 
han ang kilos ng kaaway at magtu- 
koy ng mapupusisyunan.” 

Pagsapit ng Marso 1, nag-ulat 
ang grupong paniktik. Agad nagpu- 
long ang kumand para pag-usapan 
ang datos na isinumite sa kanila. 
Matapos ito, nagkaisa ang kumand 
na maaari nang simulan ng BHB 
ang paghahanda para sa ambus. Pi- 
nabalik ang grupong paniktik para 
mapalalim pa ang kanilang pag-aa- 
ral. Kasabay nito, binuo ng BHB 
ang kinakailangang istap para 
mangasiwa sa lohistika, eksplosibo 
at iba pang kagamitan. Kasabay na 
inihanda ang mga organisasyon at 
baseng masa. 

Muling nagmiting ang kumand 
noong unang linggo ng Abril para 


Sundan sa"Leyte..,” pahina 12 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


Mga “humanitarian mission” ng US sa Pilipinas 


Instrumento ng panghihimasok 


nong US na bumuo ng Security Engagement Board (SEB), lalong 


S: ilalim ng bagong kasunduan sa pagitan ng Malakanyang at gubyer- 


agresibong isasangkalan ng gubyernong Arroyo at militar ng US ang 
mga sakuna at iba pang “di-tradisyunal na usapin” bilang katwiran sa pa- 
paraming deployment at panghihimasok ng mga tropang Amerikano sa te- 
ritoryo ng Pilipinas sa anyo ng mga “humanitarian mission.” 


Lagpas sa lumang Mutual De- 
fense Treaty ng 1954 ang tinaguri- 
ang mga “di-tradisyunal na usa- 
pin”- “terorismo, krimen, kaligta- 
san at seguridad sa karagatan, mga 
sakuna dulot ng kalikasan o tao at 
mga epidemya”--bilang batayan 
para sa “tulungang militar” ng US 
at Pilipinas. Ang totoo, dagdag na 
mga dahilan ito para makapagpapa- 
sok ng mga tropang militar ang US 


"Leyte...,” mula sa pahina 11 


konsolidahin ang mga datos at itak- 
da ang partikular na plano sa am- 
bus. Kasabay ng pagtatakda ng pe- 
tsa ng pag-atake, pana-panahong 
naghanda ang hukbo. Naglunsad ng 
tigdadalawang araw na dry run. Tini- 
yak din ang kahandaan ng tim ng 
mga medik. Sinarbey mismo ng ku- 
mander ang tereyn. Bukod sa pag- 
eksakto ng pusisyon sa ambus, iti- 
nakda rin kung saan pupuwesto ang 
blocking force. Naglunsad uli ng tat- 
long araw na dry run. 

Natapos ang lahat ng pagha- 
handa noong huling araw ng Abril 
at pinagpasyahang simulan na ang 
martsa patungong ambush site sa 
mga unang araw ng Mayo. 

Sinimulan ang paglalakbay sa 
hapon ng Mayo 4 at nakarating sa 
target ang mga Pulang mandirigma 
bandang alas-11 ng gabi. Natapos 
ang pagpusisyon bandang alas-6 
ng umaga ng Mayo 5. Sa umaga 
ring iyon, dumating ang target: 
isang Light Ace na van na may lu- 


12 


sa Pilipinas. Bukod pa ito sa tuluy- 
tuloy na pagdagsa ng mga sundalo 
ng US dahil sa pagdaraos ng “joint 
military exercises” sa ilalim ng Visi- 
ting Forces Agreement. Paraan la- 
hat ito para ikamuplahe ang kung 
tutuusi'y permanente nang presen- 
sya ng mga tropang Amerikano sa 
bansa at mahawan ang daan sa 
pagpapatindi ng panghihimasok- 
militar at pagyurak ng US sa kasa- 


lang limang sundalo. Pero hinayaan 
lang itong dumaan dahil may naka- 
sakay na sibilyan. Hinintay nilang 
bumalik ang kaaway. 

Mga alas-11 ng tanghali, ipina- 
abot ng monitoring team na ang 
sasakyang Light Ace ay pabalik na 
mula Ormoc City papuntang Villa- 
ba. Naghanda na ng ambus ang 
mga Pulang mandirigma. Makaraan 
ang 30 minuto, ipinaabot ng hu- 
ling look-out na malapit na ang ka- 
away. Pagdating ng sasakyan sa iti- 
nakdang killing zone, agad itong 
pinasabugan ng land mine at pina- 
ulanan ng bala. Agarang namatay 
ang apat na sundalo at nasugatan 
ang isa pa. Nasunog ang tatlong 
armas. Kaya dalawang armas na 
lang ang nasamsam ng BHB. 

Hindi maitatwa ang tagumpay 
ng BHB sa militar at pulitika. Para 
makapanira pa rin sa BHB, ikinalat 
ng 19th IB ang intrigang sinunog 
umano ng mga Pulang mandirigma 
ang bangkay ng isa sa mga sundalo. 
Subalit maagap na nagpaliwanag 


rinlan ng bansa. 

Ang mga “humanitarian mis- 
sion” ng US ay gimik lamang para 
pabanguhin ang imahe at maging 
katanggap-tanggap ang presensya 
nila sa mga lugar na may estratehi- 
kong halaga para sa US. Inilulun- 
sad ang mga ito sa layuning pata- 
tagin ang impluwensya at kontrol 
nito sa bansa, palawakin ang 
eryang saklaw ng operasyon ng 
mga tropang Amerikano, ikamupla- 
he ang isinasagawa nitong “social 
and terrain mapping” at iba pang 
gawaing paniktik, magrekrut ng 


Sundan sa “Instrumento...,” pahina 13 


ang Mt. Amandewin Command na di 
sinasadyang nasunog ang bangkay 
ng sundalo. Dahil may karga ang sa- 
sakyan na 40 litrong gasolina, nag- 
liyab ang kanilang sasakyan nang 
mapasabugan ng land mine. 
“Noong nakaraang mga taon,” 
dagdag ni Ka Icot, “pabugso-bugso 
lamang ang paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba dahil walang 
tumututok sa gawaing paniktik. 
Pero ngayong may naitayo nang 
grupong nag-aasikaso sa panga- 
ngalap ng impormasyon, pagsasala 
at pag-aaral nito, mas natitiyak na 
ang galaw ng kaaway at madalas 
nang nakapaglulunsad ng mga tak- 
tikal na opensiba. Sustenido nang 
nakapaglulunsad ng maraming ma- 
liliit na taktikal na opensiba at pa- 
na-panahong may nailulunsad na 
malalaki. Prayoridad sa pagpili ng 
target ang pinakasagadsaring mga 
elementong may matitinding re- 
kord ng pang-aabuso sa masa at 
may utang na dugo sa mamamayan 
at rebolusyonaryong kilusan.” WŒ 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


SA IBAYONG DAGAT KP 


“Instrumento...,” mula sa pahina 13 
mga mersenaryo at magbigay ng ki- 
nakailangang impormasyon, payo 
at tulong sa militar ng Pilipinas sa 
paglaban sa mga armadong rebo- 
lusyonaryong pwersa at mga pwer- 
sang anti-imperyalista. Inaamin 
mismo ng AFP na ang US Army ang 
pinanggagalingan ng datos panik- 
tik na ginagamit nila sa kanilang 
mga operasyong militar, at sa parti- 
kular sa inilunsad nilang operasyon 
laban sa mga pwersa ng Abu Sayyaf 
sa Indanan, Sulu nitong unang 
linggo ng Agosto. 

Mula 2004, dumalas ang pag- 
sagpang ng US at gubyernong Arro- 
yo sa malalaking sakuna sa Pilipinas 
upang magpapasok ng mga tropang 
Amerikano sa mga apektadong lugar 
sa anyo ng mga “humanitarian mis- 
sion.” Kabilang dito ang pagpakat 
ng mahigit 920 sundalong Amerika- 
no sa mga bayan ng Quezon at Au- 
rora noong Disyembre 2004 mata- 
pos masalanta ang ilampung libong 
mamamayan dito ng mga bagyo, ba- 
ha at pagguho ng lupa. Gayundin, 
noong Pebrero 2006 ay humigit-ku- 
mulang 1,000 sundalong Amerikano 
ang ipinakat sa Guinsaugon, Sout- 
hern Leyte kung saan mahigit isang 
libong mamamayan ang natabunan 
ng malaking pagguho ng lupa. 

Mula naman nitong Mayo, isang 


kasanayang medikal ay kaakibat ng 
ilang taon nang pamamalagi ng 
mga armadong tropa ng US sa Jolo 
at mga kalapit prubinsya para sa si- 
nasabing “joint exercises” kasama 
ang mga sundalo ng AFP. 

Katulad rin ito ng pagdedeploy 
ng mga pwersang militar ng US sa 
iba pang bansa sa ngalan ng “pag- 
tulong sa pagsagip at rehabilitas- 
yon” sa nagdaang mga taon. Mata- 
pos ang malakas na lindol sa Kash- 
mir, Pakistan noong Oktubre 2005, 
nagpadala ng mga sundalo ang US 
doon nang hanggang apat na 
buwan. Bago ito, 16,000 tropang 
Amerikano ang idineploy ng US sa 
Indonesia at Sri Lanka matapos ang 
malaking tsunami na sumalanta sa 
baybayin ng Indian Ocean noong 
Disyembre 2004. 

Malayang nagagamit ng mga 
eroplanong militar ng US ang him- 
papawid ng Pilipinas sa pagdadahi- 
lang maghahatid ito ng “relief 
goods” na hindi na iniinspeksyon 
ng mga lokal na awtoridad upang 
tiyakin na walang mga kagamitang 
militar. Malayang nakagagala sa 
mga karagatan ng Pilipinas ang 
mga barkong pandigma ng US sa 
pagdadahilang maghahatid ng mga 
tropang Amerikano sa mga lugar ng 
sakuna. 


buwang dumaong ang US Navy Ship UG j 


“Mercy” sa mga baybayin ng Zam- ¥Ť 


boanga, Jolo at Tawi-tawi. Mahigit 
sa 700 mga sundalong Amerikano 
ang umistasyon sa mga 
naturang prubinsya sa | 
ngalan ng pagbibigay ng bi D 
mga serbisyong me- 3 
dikal upang 
umano'y “lutasin | 
ang ugat ng teroris- 
mo.” Ang isinaga- 
wang pag-istasyon 
ng mga sundalong 
Amerikano na may 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


T RN 
E6 ï 
a9 N 
23 N 
Æ N 
7 N 


séh 


NANS NTZ 


pg a 


gono AAAA 


May ilang pagkakataon sa nakara- 
ang mga taon na gumagala at du- 
madaong ang mga barkong militar 
ng US sa Zamboanga at Jolo na li- 
ngid sa kaalaman ng mga upisyal 
ng gubyerno. Dahil magbibigay 
umano sila ng seguridad sa mga 
pwersa nito, lantarang nagpalipad 
ang US ng mga eroplanong pansur- 
beylans nang dumaong sa Jolo at 
Tawi-tawi ang USNS Mercy. 
Idinidiin dati ng US na dapat 
tanggapin ang presensya nito sa 
Mindanao dahil sa interes nitong 
gamitin ang isla bilang segunda- 
ryong lunsaran ng mga operasyon 
nito sa East at Southeast Asia. Pag- 
sisilbihin ding tuntungan ang Min- 
danao sa pagpupusisyon ng mga 
pwersa ng US sa mga lugar kung sa- 
an mas malakas ang mga rebolusyo- 
naryo at anti-imperyalistang pwer- 
sa. Isa pang dahilan ang pagsusu- 
long ng pang-ekonomyang interes 
ng US sa Mindanao, laluna sa pag- 
mimina. Subalit ang paglaban sa 
mga rebolusyonaryong pwersa sa 
bansa ang siyang pangunahing tar- 
get ng paparaming panghihimasok 
at pinaghahandaang direktang ag- 
resyong militar ng US sa Pilipinas. 
Dapat tutulan ng mamamayang 
Pilipino ang pagpasok ng mga tro- 
pang Amerikano sa bansa, kahit pa 
ito'y nasa anyo ng paglulunsad ng 
mga “humanitarian mission.” Was- 
tong igiit na anumang tulong mate- 
ryal at pinansyal ay dapat dumaloy 
sa mga lokal na ahensyang sibilyan 
o mga independyenteng dayuhang 
ahensyang makatao tulad ng Red 


Cross o Red Crescent. Marapat la- 


.. mang na kumilos ang mama- 
| mayan para ilantad ang 


litar ng US sa bansa at 
tutulan ang panghihima- 
sok ng US sa mga panlo- 
ob na usapin sa Pilipi- 
N nas. AB] 


13 


N BALITA | 


Malawakang pagtagas ng langis sa Guimaras 


BINATIKOS ng mga grupong nangangalaga sa kalikasan ang 
gubyernong Arroyo sa di nito paggigiit sa Petron na akuin 
ang responsibilidad sa paglilinis ng malawakang pagtagas 
ng langis sa baybayin ng Guimaras. Wasak ang kabuhayan 
ng libu-libong mangingisda sa isla at nagdulot ng pinsala 
sa karagatan ang naturang “oil spill” na naganap nang lu- 
mubog noong Agosto 11 ang isang barkong kinontrata ng 
Petron para magdeliber ng dalawang milyong litrong langis 
dito sa Pilipinas. Dahil dito, nasira ang mahigit isang li- 
bong ektarya ng bakawan sa Guimaras. Umaabot sa apat na 
pulgada ang kapal ng langis na lumulutang sa dagat na 
pumapalibot sa isla. Apektado na rin ang Negros Occiden- 
tal sa pinsalang dulot ng “oil spill.” Tumatanggi ang Petron 
na akuin ang buong responsibilidad sa “oil spill” kaya ban- 
tulot itong gastusan ang paglilinis sa langis na patuloy na 
tumatagas mula sa lumubog na barko. Ang Petron ay 40% 
pag-aari ng Saudi Aramco at 40% pag-aari ng gubyerno ng 
Pilipinas. 


Paniniktik ng US sa mga tawag 
sa telepono, labag sa batas 


LABAG sa batas ang paniniktik ng National Se- 
curity Agency (NSA) ng US sa mga usapan sa 
telepono ng mga Amerikano at mga tao sa 
ibang bansa kung walang kaukulang kautusan 
ang husgado para rito. Ito ang tugon ng isang 
korte sa US sa kasong isinampa ng American 
Civil Liberties Union laban sa ginagawang 
“warrantless surveillance” ng NSA. Ayon sa de- 
sisyon na inilabas noong Agosto 17, ang “war- 
rantless surveillance” ay labag sa Foreign Intel- 
ligence Surveillance Act at sa konstitusyon ng 
US. Walang kapangyarihan si US Pres. George 
W. Bush na iutos ito, anang korte. Ginagawa na 
ng NSA ang gayong paniniktik mula pa noong 
2001 subalit nitong Disyembre 2005 lang ito 
nabunyag sa publiko nang maiulat ito sa isang 
artikulo sa New York Times. 


Sabwatang US-Israel laban sa Lebanon 


indi lamang alam ng US ang 
Heos pananalakay ng Is- 
rael sa Lebanon noong Hul- 
yo 12. Direkta itong kakutsaba sa 
pagpaplano at pagpapatupad nito. 
Buo na ang plano ng US at ng Isra- 
el bago pa man maganap ang pag- 
dakip ng mga operatiba ng Hezbol- 
lah sa dalawang sundalong Israeli. 
Ginamit lamang itong sangkalan 
para simulan ang opensiba, bom- 
bahin at wasakin ang mga komuni- 
dad sa katimugang bahagi ng Leba- 
non at sa proseso ay patayin ang 
daan-daang sibilyan dito. 
Itinuturing ng US ang Hezbol- 
lah bilang unang linya ng depensa 
ng Iran at Syria laban sa anumang 
planong agresyon ng US sa baha- 
ging ito ng rehiyon. Paniniwala ng 
US na kailangan munang durugin 
ang kakayahang militar at implu- 
wensya ng Hezbollah sa Lebanon 
bago maipatupad ang sarili nitong 
plano na bombahin at okupahin 
ang Iran at Syria. Katunayan, itinu- 
turing nitong simula ng ”pre- 
emptive strike” ng US laban sa mga 


14 


instalasyong nukleyar ng Iran ang 
pananalakay ng Israel sa Lebanon. 
Hindi kataka-taka na sa unang 
mga araw, tumanggi ang US na 
magtawag ng tigil-putukan sa kabi- 
la ng malawakang panawagan para 
rito. Tiwala ang US na madudurog 
ng mga pwersa ng Isra- 
el ang Hezbollah sa MIT 


at nagtakda pa ito 
ng pagbisita sa Le- 
banon pagkatapos ng 
unang linggo ng 
pambobomba. 
Napilitan la- 
mang itong 
sumang-ayon sa panawagan 
para sa tigil-putukan mata- 
pos ang karumal-dumal na 
pambobomba ng Israel sa 
Qana. Gayunpaman, hin- g 
di nito kinundena ang ` 
pag-atake ng Israel sa Lebanon at 
ang mga paglabag nito sa tigil-pu- 
tukan. 

Hindi inaasahan ng US at ng Is- 
rael na mabibigo ang kanilang mga 


KY 


Ce 


sar 
Daenanan, 


plano. Sa loob ng 34 na araw ng tu- 
luy-tuloy na pambobomba, hindi 
nagawang mawasak ng Israel ang 
organisasyon at baseng suporta ng 
Hezbollah. Sa halip, napilitan ang 
Israel na umatras at ipaubaya sa 
mga pwersa ng United Nations at 
Lebanon ang lupaing tinangka ni- 
tong okupahin. Umani ng malawak 


A ang galit ng mamamayan ang pa- 


munuan ng gubyerno at 
a militar ng Israel dahil sa 
a mga kabiguan. Dahil di- 
to, nahaharap ngayon 
sa krisis sa kanyang 
paghahari ang Prime 
Minister ng Isra- 
el. Sa kabilang 
) banda, idinekla- 
“ra ng Hezbollah 
na nakamit nila ang 
makasaysayang estratehi- 
kong tagumpay laban sa Israel. Tu- 
maas ang prestihiyo at lalo pang 
lumawak ang suporta para sa 
Hezbollah hindi lamang sa loob ng 
Lebanon kundi pati na rin sa mga 
bansa sa Middle East. JAB] 


rg 


ANG BAYAN Agosto 21, 2006 


Al 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AN 


Taon XXXVII Blg. 16 
Agosto 21, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Rehimeng bulok, bulaan at berdugo, 


dapat na ibasura 


alang singgarapal na namang ibinasura ng 
W ma alipures ni Gloria Arroyo sa Kongreso ang 

kasong impeachment. Ni hindi na binigyan ng 
pagkakataon ang mga nagsampa ng kaso na basahin 
man lamang ang listahan ng napakaraming naihan- 
dang ebidensya ng pandaraya sa eleksyon, korapsyon 
at pamamaslang sa mga aktibista at iba pang mabibi- 
gat na krimen ni Arroyo. Basta na lamang pinatay ng 
mga kongresistang maka-Arroyo ang ka- 
so dahil wala umano itong batayan. 

Ang gayong walang pakunda- 

ngang paglapastangan sa mga 
prosesong parlamentaryo at li- Gp 
gal ay muling nagpapakita 
ng desperasyon ni Glo- 
ria Arroyo na kumapit 
sa poder. Sa pagbaba- 
surang ito ng kasong im- 
peachment, isinara na ng rehi- 
meng Arroyo ang natitirang par- 
lamentaryong prosesong inaasa- 
han ng mamamayan sa ilalim ng 
kasalukuyang Kongreso para malan- 
tad ang mga kasalanan ng rehimen at ma- 
palitan ito. Lalo lamang inilalantad ng re- 
himeng Arroyo ang sariling kabulukan, ka- 
sakiman at katusuhan, at lalo lamang ni- 
tong inihihiwalay ang sarili sa mamama- 
yan. Bunga nito, lalong lumalapad ang 
hanay ng mamamayang naniniwalang MO 
wala ngayong ibang mapagpipilian 
kundi ang dalhin ang laban sa lansangan at sa arma- 


Super regions: 
Super-pantasya 
ni Arroyo PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Kleriko-pasistang 
dokrtina ni Intengan 


dong paraan upang magwakas na ang di lehitimo, ko- 
rap, papet at brutal na paghahari ni Gloria Arroyo. 

Ang pagbasura sa kasong impeachment ay pinaka- 
huli lamang sa mahabang serye ng maruruming mani- 
obra at mararahas na atake sa mga pwersang lumala- 
ban sa rehimeng Arroyo. 

Kamay-na-bakal ang pangunahing sandigan ni Ar- 
royo upang makapanatili sa poder. Sa pamamagitan ng 
malawakang pamamaslang at pagdukot sa mga 
aktibista, mga pinaghihinalaang rebolusyo- 

naryo, iba pang mga kalaban sa pulitika at 
HY maging mga inosenteng sibilyan, nag- 
"a 9b hahasik siya ng lagim sa desperadong 
tangkang paatrasin at durugin ang 
bt (CA malawak na kilusan para patal- 

i sikin siya. 

Lansakang nilalabag 
ni Arroyo at mga kasapa- 
kat at alipures niya ang 

mga karapatang sibil sa pa- 


mamagitan ng mga pasistang hakba- 


AIN 
ngin at kautusan tulad ng pagbabawal 
sa mga mapayapang pagkilos at pang-aares- 


to sa mga nagrarali. Marahas na nililimi- 

b tahan at binubuwag ang iba't ibang 

D pagkilos ng mamamayan. Ipinadudu- 
Bb 


kot, ipinapapatay o kaya'y ginigipit at 
ikinukulong ang kanyang mga kalaban. 
Naghahari ang terorismo ng estado sa ma- 
lawak na kanayunan at maging sa ilang 
sentrong bayan at syudad kung saan na- 
mamayani ang mga pangunahing pasis- 


Instrumento ng 
panghihimasok: Mga 


humanitarian mission 


PAHINA 7 


ng US PAHINA 12 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


